ጻድቃን እንደ ሆኑ በራሳቸው ለሚታመኑና ሌሎችን ለሚንቁ ይህን 
ምሳሌ ነገራቸው፡- ሁለት ሰዎች ሊጸልዩ ወደ መቅደስ ወጡ። አንዱ 
ፈሪሳዊ ሁለተኛውም ቀራጭ ነው፡፡ ፈሪሳዊውም ቆሞ በልቡ እንዲህ 
ሲል ጸለየ። በሳምንት ሁለት ጊዜ እጾማለሁ፥ ካለኝ ሁሉ አሥራት 
አወጣለሁ። ቀራጩም በሩቅ ቆሞ ዓይኖቹን ወደ ሰማይ ሊያነሣ እንኳ 
አልወደደም፣፥ ነገር ግን። እግዚአብሔር እኔን ኃጢአተኛውን ማረኝ 
እያለ ደረቱን ይደቃ ነበር። እላችኋለሁ፥ ከሌላው ይልቅ ይህ ጻድቅ 
ሆኖ ወደ ቤቱ ወረደ፤ ራሱን ከፍ የሚያደርግ ሁሉ ይዋረዳልና፥ ራሱን 
ከፍ የሚያደርግ ሁሉ ይዋረዳል። ራሱንም የሚያዋርድ ከፍ ከፍ 
ይላል። ሉቃስ 18፡9-14 


.› የትሐታንን ጩኸት አይረሳም። መዝሙረ ዳዊት 9:12 
እግዚአብሔር የሚያታልሉ ከንፈሮችን ሁሉ፥ ትዕቢቱንም የሚናገር 
ምላስን ያጠፋል። መዝሙረ ዳዊት 12:3 

እግዚአብሔርን የሚታመን፥ ትዕቢተኞችን የማያይ፥ ወደ ሐሰትም 
የሚመልሱ ያ ሰው ምስጉን ነው፡፡ መዝሙረ ዳዊት 40:4 
እግዚአብሔር ከፍ ያለ ቢሆንም ወደ ትሐታን ይመለከታል፤ 
ትዕቢተኞችን ግን ከሩቅ ያውቃል። መዝሙረ ዳዊት 138:6 


ትዕቢት ከመጣች ውርደት ትመጣለች፤ በትሐታን ዘንድ ግን ጥበብ 
ትገኛለች። ምሳሌ 11፡2 

እግዚአብሔር የትዕቢተኞችን ቤት ያፈርሳል፤ የመበለቲቱን ዳርቻ ግን 
ያጸናል። ምሳሌ 15:25 

እግዚአብሔርን መፍራት የጥበብ ትምህርት ነው፤ ትሕትናም ከክብር 
በፊት ነው፡፡ ምሳሌ 15:33 

በልቡ የሚታበይ ሁሉ በእግዚአብሔር ዘንድ አስጸያፊ ነው፥ በእጅም 
ቢሆን ሳይቀጣ አይቀርም። ምሳሌ 16፡5 


ትዕቢት ጥፋትን፥ የትዕቢት መንፈስም ውድቀትን ይቀድማል። 
ከትዕቢተኞች ጋር ምርኮ ከመካፈል ከትሐታን ጋር በትሑት መንፈስ 
መሆን ይሻላል። ምሳሌ 16፡18-19 

የሰው ልብ ከመጥፋቱ በፊት ትዕቢተኛ ነው፥ ትሕትናም ክብርን 
ትቀድማለች። ምሳሌ 18:12 

በትሕትናና እግዚአብሔርን መፍራት ባለጠግነት ክብር ሕይወትም 
ነው፡፡ ምሳሌ 22:4 

የሰው ትዕቢት ያዋርደዋል፤ በመንፈስ ትሐታን ግን ክብር ይጎናጸፋል። 
ምሳሌ 29:23 


ኀጥኣን በትዕቢቱ ድሆችን ያሳድዳቸዋል፤ ባሰቡትም ተንኩል 
ይጠመዱ። ክፉ ሰው በልቡ ምኞት ይመካልና፥ እግዚአብሔርም 
የሚጸየፈውን ምኞቱን ይባርካል። ኃጢአተኛ በፊቱ ትዕቢት 
እግዚአብሔርን አይፈልግም፤ እግዚአብሔር በሐሳቡ ሁሉ ውስጥ 
አይደለም። መዝሙረ ዳዊት 10፡2-4 

አንተን ከሌላው የሚለይህ ማን ነው" ያልተቀበልከውስ ምን አለህ፣ 
አሁን ከተቀበልህው፥ እንዳልተቀበልህ ስለ ምን ትመካለህ፣ 1ኛ ወደ 
ቆሮንቶስ ሰዎች 4:7 

እርሱ ግን ጸጋን አብልጦ ይሰጣል። ስለዚህ፡ እግዚአብሔር 
ትዕቢተኞችን ይቃወማል፥ ለትሐታን ግን ጸጋን ይሰጣል ይላል። 
ያእቆብ 4:6 


እንዲሁም፣ ጐበዞች ሆይ፣ ለሽማግሌዎች ተገዙ፡፡ አዎን፥ ሁላችሁም 
እርስ በርሳችሁ እየተዋረዳችሁ ትሕትናን እንደ ልብስ ታጠቄ፥ 
እግዚአብሔር ትዕቢተኞችን ይቃወማልና፥ ለትሐታን ግን ጸጋን 
ይሰጣል። እንግዲህ በጊዜው ከፍ እንዲያደርጋችሁ ከኃይለኛው 
ከእግዚአብሔር እጅ በታች ራሳችሁን አዋርዱ፤ 1ኛ ጴጥሮስ 5፡5-6 
በዓለም ያለው ሁሉ፣ የሥጋ ምኞት፣ የዓይን አምሮት፣ የሕይወትም 
መመካት ከአብ ሳይሆን ከዓለም ነው፡፡ 1ኛ ዮሐንስ 2፡16 


